Ymddiddanion 
/r ffgpwt— RHWNG 


IW IN A. EaE,wW EIXAINUDr, 


Ar y Don a elwir Dol y Moch, neíi'r Cowper Mwyn, 





Dyn, 

Pob Cymro pur mwyn, gwrandawed fy nghwyn, 
Pan gefais le'n gymmwys i orphwys mewn brwyn, 
Wrth heppian ar dwyn, yn bruddedd ddi gwyn, 
Llon oedd fy lle, rhwng mownog a llwyn; 

Cawn yno gyfle heini, i wrando 'r cogau 'n canu, 
Mr bynny cysgu, a wnenthum i, 

Erbyn i mi ddeffro, y Llyffant oedd yn crio, 
Ffei o hono, gwael ei fri. 


Mi'ddywedais mor syn, O Dduw beth yw hyn, 
Ar cl clywed gynne, fwyn byngcio ar fin glynn, 
 EiWleied dy sum, mewn ffos ymol bryn, 
Dymunwn di ^n barod, yngwaelod y llyn, 
I'th wrando nid wyf chwanog, y Llyffant dafa dennog, 
Pry afrywiog yn ei fro, 
I ffordd a'th ruad garw, onide mi'th ladda 'n farw, 
Mae dy henw di yn fy ngho. 
Llyffant. 
Ertolwg saf draw, ac attal dy law, 
Dyma fy mhleser i erbyn y gwlaw, 
Na cbymmer ddim braw, mae o honom ni baw, 
A rhai'n wrth eu pwrpas, o'th gwmpas a ddaw, 
Pan ddarffo ì ti derfynu, nyni fydd dy gywelu, 
Gyda thi, yn llawr y bedd, 
' Myfi â'm holl gymdeithion, rhodiwn 'r hyd dy d dwyfron 
Llymmig llymmion, oerion wedd. 
Dyn. 
Yr ydwyf 6 yn glau; mewn dillad yn glyd, 
Pan ruaist mor llawn, di a'm gyraist mewn llid, 
Mi ro' finne 'mryd, tra fwy'n y byd, 
Ar ladd hynny o Lyffaint a welwyf i gyd, 
Yn amser y cynhaia, dethola 'r bladur Ìymma, 
Mi a'th anafa brynta bry, 















Z 


A. chwedi hyn mi'th dafla, i'r bìogen frith ysmaÎa, 
A hono a'th larpia yn ddigon.hy. “ 


Llyffant. 


'Tra byeh uwch fy mhen, a'r bladur ddu lem, 
'Rwy'n ofni fy lladd, wrth roi bwyd yn fy llen, 
Ar biogen, fraith wen, yn ereceian uwch ben, 
Hi a'm cippia yn un burgyn i frysyn y pren, 
Pan ddelyeh i'r bedd talgrwn, ar ol pasio byd a nasiwn 
Yno yr yssr dr holl gnawd, 
A thithe yn fudan difri, mewn pridd a llwch yn llechu, 
Heb gael codi tan ddydd brawd. 
Dyn. 
Y llyffant brwnt du, sy gâs gan bob llu, 
Mi'th glywa di remwth yn bygwth yn gry, 
Gan fostio dy lu, yr wyt ti mor hy, 
Nid oes arna 'r awr hon ofon un pry, . 
Mi fyna arch o'r gorau, yn sad ynghylch fy asenrmau, 
Tth gadw oddiwrth y corphyn gwael, 
A hwnw wedi bygu, na chaffo us pryf mo'm profî, “ 
I gael o hono ddim o'r fael. 
| Llyffant. 
Tŵr sowndied fu'r gwaith, mewn daear ddu faith, 
Cyflym yw eolyn y neidr hir fraith, 
Pan ddelom i'r daith, o honom bydd saith, 
Pa un bynnag a fo 'r lle ai caled ai llaith, 
Nid ydyw arch ond arfer, a roed i borthi balchder, 
Rhoi gwisg ofer am y croen, 
Rheitiach i ti ofalu, yn rasol am yr Iesu, 
A fu 'n dy brynu, yn fawr eì boen, 
Dyn. 
Mi'th goelia di yn glir, 'r wyn deall y gwir, e 
Nid'oes i ni yma, mor amod chwaith hir, 
Nid all power y Sîr, stoppio mo'r cur, 
Ymgeledd i'r diwedd, a tyugaredd sydd bur, » 
Arch nid yw ond ofer, a roed i guddio noethder, 
Bin cnawd tyner, canaid hoen; 
Mwy llesol i ni grefu, am ras y Brenin Iesu, 
Ti i'n gwaredu gywir Oen, 


JOHN WILLIAM, o Draws Í'ynydd. 


we 


FFARWEL 


' Mynlleifiad. 





TON,—OLD DARBY. 
Mi ganaf yn iach i Lynlleifiad, 

Tref fawr eî nodweddiad yw hî, 
Pw ph'lasau a lleoedd eî phleser, 

Ei mwynder a'i llawnder yn lli'; 
Iach hefyd i'w chlefyd a'i chlwyfan, 

Ei heintiau a'i breintiau a'i brì, 
Iachusach yw Cymru a'i meusydd, 

A'i nentydd a'i meelydd i ini. 


Iach hefyd.i stryd yr Hen Balas, 
A'r strydoedd o gwmpas i gyd, 
A'r plasau lle gwerthir poeth-ddyfroeddi, 
Gwin-gelloedd a Jleoedd ei llid, 
Yniacghi Die Dywyll a'i ganu, 
Â gwagedd ei gerddi dì gwrs, 
Mwy swynol â'm clust yw llais anian, 
Dae ddim ond hen scuihian a'i scwrs. 


Iach hefyd i Dafarn John Dafis, 
A'i delyn iaith hwylus ei thant, 
Ac ereill dafarnau y Cymry, 
Mi wn gallwn gyfri' gryn gant, 
Ffarwel iddynt oll yn dragwyddol, 
A'u halcohol meddwol ì mì, 
Tachnsach yw ffrydiau rhedegog 
Hen Gymru aberog mewn bri. 


Iach hefyd i'w hynfyd dai anfoes, 
Sy'n achos o drymlaoes.i'r dre', 
1 gynwys baf'geinion drygioni, 
Mae rbei'ny yn llenwi pob lles 
Ym Nghymru caf gwmni mwyn ferched, 
Sylw gweled cyn deced ar dir, 
Ae hefyd fy ngweddill a ngwala, 
O gigoedd a bara a bir, 


Iach hefyd i'w hawyr ddu, myglyd, 
Mor daglyd a bawlyd uwch ben, 















& 


Sy'n orehudd i'r Haul yn ei gerbyd, « 
_ A'r Lloer yn ngwynebpryd y nen, 
I Gymrn dychwelaf o honi, 
Pahamn rosa' i ynddi yn hir, 
Iachusach yw clan Afon Gonwy, 
A'i hawyr a'i g'leuni mor glir. 


Yn iach i'w heglwysi teg lysoedd, 
Sef uchel farchnadoedd y Net, 
O Uchel-eglwyswr y ddaear 
l'r Runter mor lafar ei lef; 
Iach hefyd i'w stordai a dociau, 
Lle llongau holl barthau y byd, 
Sef Hurope, Americ a'r Affric, 
Awstralia ac Asia i gyd. 


Iach hefyd i'w phorthladd dymunol, 
A'i hafon mordwyol mor deg, 
A'i llongau sy'n hwylio mor hwylus, 
Mor gampus a grymus ddi greg; 
A'i hager-gerbydau tanbeidiol, 
A'i llongau angerddol yn ngbyd, | | 
Sy'n ffurfio rhyw hanes pur hynod, | 
Mewn adnod o bennod y byd. 


Ar fwrdd packet Menai 'rwy'n myned, 
O gyraedd Llynlleifiad yn llon, 
Gan faint fy llawenydd yn hono, 
Dych mygaf hi'n dawnsio ar y don, 
A. minau yn canu o ffarwel 
I uchel dŵr Babel y byd, 
Lle ieithoedd mewn addysg a diddysg, 
Mewn terfysg yn gymysg i gyd. 


I Walia 'rwy'n awr yn dychwelyd, 
O'm caethglud i hyfryd wlad hardd, | 
“em Ddyíìryn Conwy a'i thegwch, 
Mor lawn o brydferthwch i fardd ; 
Â draw, drwy Ragluniaeth, 'rol glanio, 
Yn 'r hyfryd wlad hono ar dir, 
Bydd awyr ei meusydd a'i blodau, 
mi hwyr a borau yn bur. 


THOMAS EVANS a'i cânt, 





